WikipediA 

Kiajemi 


Kiajemi au Farsi (J*jl f) ni lugha ya taifa ya Uajemi. Ni kati ya lugha za Kihindi-Kiajemi, ambazo tena ni 
kati ya lugha za Kihindi-Kiulaya. Inaandikwa kwa herufi za Kiarabu ambamo herufi nne za ziadi 
zimeongezwa kwa kutaja sauti zizizoweza kuonyeshwa kwa Kiarabu asilia. Hizi herufi za ziada ni w' p,, ^ 
tsh, j zh na \mJ g. 

Kiajemi ilikuwa na athira kubwa juu ya lugha mbalimbali hasa Kiarabu na Kituruki. 

Inatumiwa hasa katika nchi zifuatazo: 

■ Uajemi (Iran) 

■ Tajikistan 

■ Afghanistan 

Kuna wasemaji wa lugha ya kwanza milioni 70, na takriban wasemaji wengine milioni 60 kama lugha ya 
pili . 


■ Katika Afghanistan yenye wasemaji takriban milioni 15 lugha inaitwa "dari" {(Jj)). 

■ Katika Tajikistani yenye wasemaji milioni 15 pia lugha inaitwa "Kitajiki". 



Viungo vya nje 

■ makala za OLAC kuhusu Kiajemi (http://www.language-archives.org/language/pes) 

■ lugha ya Kiajemi katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/west2369) 

■ Muhtasari kuhusu Kiajemi kwenye Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.as 

p?code=pes) 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kiajemi&oldid=985705' 
























Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 4 Desemba 2016, saa 12:33. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 



